
CAN EFENGYLAIDD 


lACHAWDWRIAETH ÚRÄS 


S'YLWAD AIi PSALM XLVI, 


(•ç aHAN CfYNTAIi''O’R ADNOö) 


Y MAE AFON, A’l FFRYDIAU A LAWENHANT 
DD-INAS DDüW.”’ 


ABERYST'WYTH 


AR,tìRAFFWYD GAN JAMES A WItI,IAMS, 


DROS D. AMOS.—181®. 


Ceiniog.l 



AFON", &c. 



1 l^UW, os rho’est ddawn i gctnu, 

Rho etto nerth d grym, 

Goleua ’neali tywyll, 

On'd ê. ni alla’i ddim,- Esa, 6o. 14. 
I garíU am ŷr A fon 

Rinweddol,, hardd £Ì lliw, 

'R hon sydd a'i íFrydiau’n addás; 

I lonni dinas Dduw. 

2 Mae Dafydd yn sônara afon, Ps.ô^.ÿ. 

I olchi’r brwnt yn íân, 

Mae wedi canu am dani, 

Fwyn gii nefolaidó gân; 

Mae’n weli na dw’r Siluam, 

Gweli ná’r lorddünen sy’ 26^.5. 
Yn golchi Naamän gíwyfus, [10. 

Ma’i ’n well nâ Chedron ddû. 
g 'Dyw Niger, Rhein, a üanub, Ps, 107. 
iSeu Po sy'n îtaly, [33. 

I haeddu ei chyfF’lybu, 

Un gronyn ati hí; 

'Dyw Abana a Pbarpar, 2 Br. 5. iz. 

An*ason lydan Fawr, 

Ond nentydd bach wnaeth lesu, 

At ddi sychedu 'r líawr. 

4 'Dyw ’r mor, nà'r hên lorddonen, 

A orFu droi yn ol, Ps. 114. 3. 



3 


Ddim iddi ei chyroharu, 

Mae hon i bô! i bôl; 

A'i hyd o drag’wyddoldeb, 

I drag’ŵyddoldeb maith, 

Na feder neb fyiìegu, 

Un tafod, Iiwv th, nac iaith. 

2 O dewch i’r dytroedd íawel, 

I drachtio o’r afon bêr, 

Sydd wedi tarddu aì'an, 

Y’mhell tíi hwnt i'r sêr; 

Mae’n ddyscîaer fel y grisial, Dat.22. 

A honno welodd lo’n, [i. 

Yn tarddu maes yn rhyfedd, 

Tan orsedd Duw a’r O’n. 

6 Cariad a hyfrydwch, Ps. 36, 8. 

Oedd ei henw cyntaf gyd, 

Oedd gydà meibion dynion, 

Y’mhell cyn seilio’r byd; 

Ond pan y daeth hì lifo 

Dros wyneb daear làs, Diar. 8. 31 í 
Fe’i gelwir lachawdwriaetb, 

A hyfryd afon gràs. 

7 Mae’n sefyli yn ei chanol, 

A hefyd ar bob llaw, 

Rhinweddol bren y bywyd, Dat. 22. 

Tu yma a thu draw; £2. 

Yn lìawn o ffrwytbau hefyd, 

A iechyd yn ei ddail; Ezec. 47.12, 
Trugaredd a maddeuant, 

Hgìì haeddiant Adda’r ail. 




4 

§ Mae hon à’i ffFydiau gîoyw, 

Yn rhedeg yn y bla^’n; 
hen addewidion hyfryd, 

À doniau^r Ysbryd Glàn; 
Dechreuodd ffrydio yn Eden, Gen.g. 

Daeth yno ei changen harddí, [15. 
Fe oìchwyd Add 'yntau, 

Yn foreu yn yr ardd. 

0 Waith bod yr afon yma, 

Yn golchi ’i brwnt yn làn, 

Daeth Abel i offrymu Gen. 4.8. 

Blaen-ffrwyth ei ddefaid mán; 

Fe ’i cànwyd yntau ynddi, 

Mor wyn a’r lliain raain, 

Er dyoddef angeu digllon, 

Dan ddwyîo creulon < 5 ain. 

10 A hwythau’r hên ferthyron, 

Fu’n ffyddlon yma i gyd, 

Yn dyoddef dan freninoedd, 

Ac ymerawdwyr byd; Act, 4. 26. 
Amrywiol boenau chwerw, 

A’u llosgi yn ulw màn, 

Ond dw’r o’r afon yma, 

A doriff rym y tân. 

11 Ca’dd Enoch, Abra’m, Isaac, Gcn.5. 

A Jacob gydà hwy, [24. 

A K^oah yr hên bregethwr, 2Pedr 2.5. 

A miloedd maith a mwy; 

Ga’dd Dafydd a |eremiah, 

I drachtío ’r afon wen, 







5 


Á Job yn lle cóînwydon, Job 2- 7* 
Ca dd goron ar ei ben. 

12 Fe welodd yr hên Ezeciel, 

Yr afon bon un waith, 

Yn lianẃ De^ a Gogle^ 

Gorllewin, Dwyrâin faitb; 

A’r pysgod maent mor amled, 

Yn nofio yno’n awr, 

A’r rhei’ny'r un naturiaeíb, 

A physg y moroedd mawr. Ezee. 

13 Fe welodd Esay’r afon, [47. 10. 

Fe ganodd am danu’n glir, Esa.27. 
A’i ífrydiau maẁtion llydain, [12. 

Mewn dyrus aifial dir; Esa, 33. 
FIi olchodd fil o fìloedd, [21. 

Do, fel yr eira gwyn, 

Cyn iddi íFrydio allan 
Ar ben Calfaria fryn. 

14 Tu ýma, ar lan yr afon, 

Mae dinas hardd ei rhyw, Esa. 1.26. 
Yr enw sydd idd' ’n gymhwys, 

Yw sanctaidd eglwys Dduw ; iCor; 
Marsiandaeth mawr sy’ o'r ddmas [3.2. 

Ttwy’í hên Boreas o’r, 

I dre’ Caersalem newydd, 

Sy’r ochor draw i’r mor. 

15 Wel, doed y Negroes .duon, 

Fr afon yn ddi-fraw. 






Máe ’n para n ìoyw o hyd, 

Fe bery rhinwedd ynddi 
Tra paro byd yn fyd j 
A pban êi y gteadigaeib, Mic. 7. 12 
1 gyd yn ulw màn, 

Fe gana rhai yn groyw, 

Am yr afon loyw Ìàn. 

17 Daw rbai o dir Asyria 

I gael eu golchi ’n wyn, 

Fe glywiff gwlàd yr India, Esa.27.13. 

Ár ben Calfaria fryn ; 

Daw rbai sy ’n wasgaredig, 

O dir yr Aipbt i ma’s, 

I ganu ’r gàn drag’wyddoi, 

Am waredigol ràs, 

18 Daw plant afradlon adre’, 

Er iddynt fod yn ffbl, 

O wlàd y Gadareniaid, 

Saif ewìn bach yn ôl; 

Yn nhỳ ein Tàd mae bara, Luci^.ig. 
Digoneddi bob gràdd, 


7 


A^r llo pasgedig hefy'd, 

Sydd yno wedi ei làdd. 

19 Cànt wisgo dillad newydd, 

Hen arnynt fraw na phoen, 

A hefyd gàrui eu gynau, Dat. 7. 14. 

Yn nwyfol waed yr Oen; 

A pentewynion duon, 

Achubodfl îesu o’r tàn, Zçc. 3. 2. 
Ar eu ddyfodiad adre’, 

Telynau’r nêf a gàn. 

20 Wel, dyrna’r hyffyd afon, 

Sy’n gyson yn glanhau, 

Er i’r Màb hena’ ddigio, 

Rhaid etto lawenhau ; Luc 15.2,8. 
O waith yr hwn fu farw, 
ürachefn ddaeth yn fyw, 

Fe fydd llawenydd cyson, 
à ’mhlith angylion Duw, 

21 ’Does angei yn y nefoedd, 

Nac un rhyw sérapb pur, 

Heb ganu gydà’r dyrfa, 

Am dyliau’r hoelion dur; 

’Daeth sant erioed i’r bywyd, 

A giywyd am dano son, 

Heb drachtio’r lachawdwriaeth, 
Bwrcasodd gwaed yr O’n. 

22 Ni all babanod bychain, 

Fu farw yn y bru, 

Cyn rhoi erioed anadliad, 

Ar wyneb daear ddu, 





I gael eu cymmeradwyo, ' i 

Ond ar gyfamm(^Ä|veil, Ì 

A íhrachiio ’r afoi|pKddodd \ 

Yn nhrag’wyddmi^b pell. 

23 ’Does enw Han y nefoedd^ j 

Nac unrhyw ddyfais bur, 1 

A glywyd sôn am dani, . J 

DrOs wyneb môr a thir; i 

I oJchi’r Ethiop dua’, j 

Fel eira gwyn ei iiw, 

Ond dw’r o’r àfon darddodd, 

O dan orsedd-faingc Duw. 

24 O’r dorf nas geliir rhifo, | 

Sydd wedi cariö’r dydd, | 

Fu yma mewn caethiwed, 

Ond ’n awr á’u traed yn rhydd ! 

Am rinwedd dw’r yr aíon, j 

Y n canu uchei gaingc, I 

I Dduw a’r Oen yn rhyfedd. I 

O flaen yr orsèdd-faingc. i 

25 Anfcidrol yw’r gwahaniaetb, ^ 

Sydd rhyngom a’r nèíoi gôr, j 

Nyni sy ’n caei defnynau, 

A hwythau’n irachtio ’r 
Ni sydd méwn ’slormydd uchâfe^/f 
A rhyfel ar bob llaw, 

A sŵn tarànau yma, 

Ond liais telyhau draw. ■ 




